


























* 


* 




I 


' 


b 




/ 






uppá aðsenda grein í fijóðólfi um Árrit prestaskólans. 


.Jfan orthograpkisk var”. 

r 

I 5jóf)ólfi bls. 140—43 hefur einhver, sem kallar sig: Jeg, tekið fyrir sigaðleggja dóm á árrit 

m 

það, sem við nýlega höfum gefið út. I sjálfu sjer getur okkur ekkert þókt að því, heldur á- 
lítum við það öldungis rjett og tilhlýðilegt, að dómar sjeu upp kveðnir yfir íslenzkum bókum, 
sem birtast á prenti. En því nauðsynlegra er það hjer en annarstaöar, að slíkir dómar sjeu 
byggðir á skynsemi og. sanngirni, sem almenningur hjer er óvanari en annarstaðar við alla 
þessháttar aðfinnzlu og mörgum hættir því við að trua því í blindni, sem þannig er sagt um 
einhverja bók, hvort lieldur það er lof eða last, án þess að gjöra sjer far um að vega ástæður 
með og mót, einkanlega þegar dómurinn er laggður á með liroka og sjálfbyrgingsskap. J>ess- 
vegna höfum við ekki getað leiðt hjá okkur að svara uppá grein þá um árritið, sem herra 
„Jeg u hefur sent ^jóc^ólfi til prentunar af því að við erum hræddir um, að hun kunni að villa 
svo sjónir fyrir einhverjum, að þeir verði ekki varir við mótsagnirnar sem í henni eru, nje 
geti að greint hið ranga frá liinu, sem kann að vera rjett í henni. Ef árrit prestaskólans 
væri eingaungu ætlað lærðum mönnum og við ættuin ekki tal við aðra en þá, þá væru þessi 
orð: „Han orthographisk var a nóg svar uppá greinina, því hún berþað sjálf með sjer, að hún 
stefnir mestöll að orðum, bókstöfum og rjettritun, og ef menn ættu af henni að gjöra sjer 
grein' fyrir, hverja menntun að höfundur hennar hafi til að bera, þá yrði hún helzt málfræðis- 
leg, ef hún annars er nokkur; að mirmsta kosti er auðsjeð, að höfundurinn þykist vera mál- 
fræðingur, því rey/idar talar liann alstaðar drembilega, en hvergi er hann eins digurmæltur og 
urn málfræðina, en liún virðist, að hans skoöun, helzt vera fólgin í rjettrituninni, svoað herra 
„Jeg a er þá auðsjáanlega ennþá í stafrofi málfræðinnar. En af því árritiö er líka ætlað leik- 
mönnum, sem sumir hverjir eiga, ef til vill^ bágra með að skilja hið verulega fráhinu óveru- 
lega í vísindalegum efnum, þá verðum við að taka grein höfundarins fyrir okkur og sýna, 
hvernig henni er varið. J)að er þá fyrst, að liann byrjar á því að segja „að árritið birtist ári 
síðar en menn vonuðust eptir upphaflega þegar boðsbrjefið korn út a . JmÖ er okkur óskiljanlegt, 
hvernig hann fer að reikna; boðsbrjefið er skrifaö í janúar-mánuði 1849 og í því lofað, að tek- 
ið skyldi verða til að prenta árritið undireins og prentun alþingistíðindanna væri lokið; alþing- 
ið stóð yfir fram í ágúst-mánuð i fyrra og síðan er enn ekki liðið heilt ár, en árritið þó komið 
út fyrir meir en mánuði síðan. J>að er því ekki nema tvennt til, annaöhvort að höfundurinn 
hefur ætlast til, að prentun alþingistiðindanna yrði lokið áðuren alþingi byrjaði, eða þá að hann 
hefur árið styttra en allir aðrir og er hvorugt með öllu ósamkvæmt ályktunum höfundarins og 
sízt það að stytta svona fyrir sjer árið, af því að okkur finnzt honum vera mjög eginlegt að 
hiaupa yfir allt á svo kölluðu hundavaði, og að hann beri lítil kennsli á hjegóma þann, er 






menn kalla nákvæmni og reglulega hugsun. Hann f)arf ekki aft hafa svo mikið fyrir því; 
þegar hann er kominn í austur, þarf hann ekki anna5 en snúa sjer við og segjast hverfa aptur 
i vestur: þegar hann í sömu andránni er búinn aú tala um árritiö, stiptsyfirvöldin og söluna á 
prentsmiújunni, þarf hann ekki annnaft en liverfa aptur til árritsins; það er svo lítill útúrdúr, 
sem enginn mundi leyfa sjer aö gjöra nema „Jeg“ sjálfur; og þó tekur hann hart a 
árritinu, þar sem íiann á bls. 171 þvkist finna útúrdúr, „þó hann sje Iítíll*. Viö skírskotum 
því til lesenda árritsins, hvort þeir geta fundiö þar nokkurn útúrdúr, sem ekki leiöir beinlínis 
af frásögunni sjálfri! viö getum ekki fundiö hann. Eða er þaft nokkur „útúrdúr“, þó bænar- 
skránni móti innlendri verzlun sje hrundiö bæfti af eöli málefnisins og söguokkar? Jað mun 
naumast nokkrum koma til hugar að kalla slíkt útúrdúr, nema þeim, sem sjálfur tekur sjer 
dúr og dottar við hverja hugsun, af því hann hefur ekki greind í sjer til að rekja samband 
milli samkynja hugsana, heldur höggur að handa hófi ofaní þær einhverstaðar. Árritið er nú 
annars svo heppið yfir höfuð að fá góðan vitnisburð hjá herra „Jeg a ; hann þykist með góðri 
samvizku geta hvatt landa sína til að taka því vel og segist sannfærður um, „að lesi menn 
það með athuga og eptirtekt, þá hafi menn þau not af því, sem höfundarnir ætlist til“, Nú 
var þaö tilætlun höfundanna, einsog þeir gátu um í boðsritinu, að ritgjörðirnar yrðu að 
notum, ekki einungis lærðum mönnum, heldur og greindum og námfúsum leikmömium. Um 
ritgjörðina um sakramentin eptir Martensen er nú „Jeg a hræddur, „að almenningur hafi hennar 
lítil eða engin not a , vegna þess alþýða hjer á landi sje óvön vísindalegum ritgjörðum og það 
er á honum að skilja, „að þessi ritgjörð muni vera alþýöu ofvaxin a . Við verðum að játa, að 
við komum þessu ekki saman og bendum almenningi á, að okkur finnst hjer hraparleg mót- 
sögn hjá „Jeg a , sem hann hefur rekist inní, af því hann vildi segja eitthvað, en hafði ekkert 
fast álit, eða áreiðanlegt skynbragð á því, sem hann er að skrifa um; við ráðum lierra „Jeg a 
heilræði! honum er nauðsynlegt að fara að læra hugsunarfræði, svo hann gjörisig ekki sekann 
aptur í slíkum mótsögnum. Að öðru leyti viljum við segja það herra „Jeg u , sem segist enginn 
guðfræðingur vera, eins og við líka þykjumst sjá, að fyrst er trúarfræði Martensens aungan- 
vegin ætluð eingaungu vísindamönnum, og í annan stað erum við fullvissir um, að skynsamir 
og guðhræddir alþýðumenn muni skilja hana miklu betur en margir, sem lærðir þykjast ogsvo 
eru kallaöir, en ráða sjer ekki fyrir hroka og sjálfbyrgingsskap. Um orðfæriö á ritinu yfir 
liöfuð, segir höfundurinn, að það sje „allt í veikleika" og á útleggingunni yfir ritgjörð Marten- 
sens, að það sje „ílókiö og óviðkunnanlegt a , en til að sanna þetta, færir liann alls engin rök, 
því eitt orð, sem honum þykir illa valið, orðið „minnisvarði* sjá allir, hve lítil ástæða er fyr- 
ir því, að kveða upp um ritið allt slíkann dóm, sem við að svo stöddu leyfum okkur að kalla 
sleggjudóm. Við ætlum ekki að fara íleirum orðum um þetta, eða dæma í egin málefni; ein- 
ungis getum við þess, að þeir 2 menn, sem allir munu játa um, að hjer á landi sjeu færastir í 
islenzkri tungu, nl. Rektor S. Egilsson og Dr. H. Scheving munu hafa laggt vægari dóm á orð- 
færi árritsins helduren herra „Jeg a í J>jóöólfi og jafnvel kallað það golt, og veröum við að 
meta dóm þessara manna meir, þó höfundurinn gjöri sjer far um að sýna stirkleika sinn í 
málinu með því ýmist að skrifa kaupenda, ýmist kaupanda. jþetta sýnir nógsain- 
lega, að höfundurinn gjörir sig sekann bæði í mótsögnum og sleggjudómum, og brýtur sjálfur 
niður með því ritgjörð sína; en þó kastar tólfunum þegar höfuiulurinn fer frá bókstafnum og 
rjettrituninni og ætlar að tala um inntak ritsins. Við lítum einkanlega til þess, sem höfund- 
urinn segir um 6. atriðið í umburöarbrjefi biskupsins. Jaó er furðanlegt að heyra, hversu 
djarfmæltir sumir geta orðið i því, sem þeir ekkert vit hafa á, og sýnir „Jeg a það með dæmi 
sinu. J>aö er auðsjeð, að hann ber ekki minnsta skynbragð á eðli kyrkjulegrar eða veraldlegr- 


1 



ar stjórnar og fyrirkomulag þeirra, og f>ó hikar hann sjer ekki við að búa hjer til hvert axar- 
skaptið á fætur öðru, svo að hann verður sjer til ennar meztu minkunar. Jar sem 6. greinin 
biður um, að synodus öðlist það vald, að ekkert kyrkjulegt málefni yrði útkljáð á alþingi fyrr en 
það áður hefði verið borið undir synodus og ef ágreiningur yrði, þá skæri konungur úr a , þá 
leggur höf. þetta út sem tilraun til að koma á aptur klerkavaldi katólskunnar og halda í ein- 
veldisstjórn konungsins. Væri þessi ímyndan höfundarins sönn, þá ætti kyrkjulegt ófrelsi eða 
klerkavald katólskunnar, eins og það var á miðöldunum, að þróast helzt í öllum reforniertum 
löndum, þar sem að alstaðar eru kyrkjuþing., en kyrkjulegt frelsi helzt þar sem einvaldsstjórn 
er og engin kyrkjuþing. En nú er það alkunnugt, að öll reformerta kyrkjan hefur þjóðveld- 
islögun á stjórn sinni allri bæði æðri og lægri allt frá stjórn hvers einstaks safnaðar, semall- 
ir hafa sóknaráð ( presbyterio), uppað hinu æðsta kyrkjuþingi allrar landskyrkjunnar (General. 
syriodus). Allir vita nú, sem hafa nokkra þekkingu á sögunni, að hvergi er eðlilegri kyrkju- 
stjórnin eða þjóðlegri heldur en í reforrnertu kyrkjunni, þar sem þessi kyrkjuþinga stjórn er, 
og henni er vel komið fyrir og að hvergi er síður hætt við klerkastjórn eins og nærri má geta 
og þó segir höfundurinn, jafnt blindaður af vanþekkingu sem sjálfbyrgingsskap, að tilraun. til 
að koma á kyrkjuþingi sje til þess, að korna á klerkavaldi miðaldanna eða kyrkjulegri harðstjórn, 
og er það hið sama hvað kyrkjustjórnina snertir, eins og einhver segði um hina borgaralegu 
stjórn, að tilraunin til að koma á þjóðþingi miðaði til þess að koma á harðstjórn og kúgunar- 
valdi. Eða er það ekki fráleitt að halda, að það sje sama að vilja halda einveldi konur.gs^ og 
að leyfa honum að mega samþykkja gjörðir alþingis? Sama, að halda einveldinu og að kon- 
ungur megi skera úr, hvort hann heldur vill fallast á ástæður alþingis eða synodi í kyrkjuleg- 
um málum, sem alþingi eptir eðli sínu má ekki skoða frá kyrkjulegu sjónarmiði, heldur ein- 
ungis veraldlegu? Útúr öllum þessum sínum ruglingslegu hugsunum dregur höf. þá ályktun, að 
biskupinn, sem hafi fallist á bænarskrána, forstöðum. prestaskólans, sem hafi verið í nefndinni, 
er samdi uppástunguna og allir þeir prestar, sem eigí setu á þjóðfundinum, muni vilja mæla 
íram með einveldi konungs; og fær sjer tilefni þaraf til að vara almenning við þessum mönn- 
um. 5 etta er sv0 tröllaukin heljarályktun, að það er óskiljanlegt, hvernig nokkur mennskur 
maður fer að búa hana til. En það er ekki við því að búast, að hann gjöri öðrum andlegrar 
stjettar mönnum hátt undirhöfði, þegar hann dæmir eins um prófast sjera Hannes Stephensen, 
sem var einn af þeim, er bjuggu til nefndarálitið og er kjörinn þjóðfundarmaður. Við 
biðjum herra „Jeg tó blessaðann að tala ekki optar um stjórnarlögun, hvorki veraldle^a nje 
kyrkjulega, eða reyna til að afla sjer meiri þekkingar á eöli stjórnarskipunar, eða að útvega 
sjer að minnsta kosti einhverja hugmynd um svo mikilvægt efni, áður en hann fer að tala um 
það við almenning, eða áður en hann verður þingmaður, því með þessari þekkingu, sem hann 
hjer hefur látið í Ijósi á stjórnarefnum, vonum við og óskum, að höf. sje hvorki í tölu þjóð- 
kjörinna nje konungkjörinna þingmanna. Höfundinum verður öðruvísi matur úr prentvillunum; 
þar sjáum við, að hann er heima hjá sjer; en það vill svo óheppilega til, að í grein hans, sem 
þó er ekki nema liðugt hálft annaö blað, munu finnast fleiri prentvillur en ein; og ein er þar 
fullkomlega eins „hraparleg" og sú, sem hann hefur bent á í árritinu, nl. bls. 142 fyrra dálki 
5. 1. a. o. Sá sem finnur að öllu hjá öðrum, ætti þó að vera svo vandur að við sjálfann sig, 
að gjöra éig ekki sekann einmiðt í hinu sama, sem hann er að áfella aðra fyrir. En hvað 
kærir herra ry Jeg tt sig um það! Við segjum þetta ekki afþvíað við viljuin kasta þungum steini 
á hann fyrir prentvillur — því við vitum, að letrið er sumstaðar orðið svo máð og slitið, að 
það er ekki auðvelt að lesa nákvæmlega prófarkir úr prentsmiðjunni — heldur einungis til að 

f 

sýna almenningi framá ósanngirni höfundarins í kröfum hans til annara. Og nú rjettritunin! 



f>aö kann nú að vera! höfunduVinn nær ekki uppí nefift á sjer, af því hann er svo geysi reiftur 
út af því, aft vift skulum hafa orftift fyrri en hann til aft sjá og kannast viö missmíöi á henni; 
jþaö lýsir hofundinum ekki síöur en sumt annaö í grein hans, aÖ honum þykir þaö næstum því 
hlægilegt, aö nokkur maöur skuli geta fengiö af sjer aö kannast viö galla á verkum sínum og 
liann getur heldur ekki skiliö í því, aö embættismönnum, sem daglega hafa miklu anríki aö 
gegna, kunni að þykja þaö ört borið á meö prentunina, sem hinir ekki kalla svo, er mega 
verja hverjum tíma, sem þeir vilja, til aö lesa prófarkir. Höf. getur ekki skiliö í þessu, eða 
vill ekki láta sjer skiljast þaö, af því liann vill láta þaö svo heita, að viö þekkjum ekki regl- 
ur fyrir íslenzkri rjettritun. Hann veröur nú aö ráða meiningu sinni um þaÖ; en svo mikið 
vogum við aö segja, aö ef við þurfum aö ganga í skóla til að læra íslenzka rjettritun, þá hefði 
hann sjerlega gott af aö ganga í skóla til að læra íslenzka rjettsýni, svo hann eptirleiðis sett- 
ist með meiri varkárni og samvizkusemi í dómarasætiö, eða leiddi hjá sjer að dæma um það, 
sem skilningi hans og kröptum er of vaxið. 

5að er okkur óþægilegt, aö viö höfum oröið að fara svona ómjúklega meö herra „Jeg“, en 
við gátum ekki komist hjá aö sýna honum, hvernig grein hans liti út af því hann hafði sett 
á sig þvílíkan spekingssvip og höfum við þó ekki nennt aö ellta mótsagnir hans og vitleysur 
nærriþví allar, einsog viö heldur ekki ætlum að svara honum aptur, þó hann láti til sín heyra 
meöan hann fer í dularklæöum; en vilji hann segja til nafns síns og setja írekar útá árritið 
með þeirri sanngirni og siðsemi, sem menntaöir menn skulda hverjir öðrum, þá skulum við 
taka því vel og færa oss þær bendingar hans í nyt framvegis, sem við sjáum vera byggðar ú 
skynsamlegum rökum. 

Reykjavík 6. dag júlí-mán. 1850. 

Vtyefenduj' árrits prestaskólans. 



r 




















































Lbs - Hbs / Þjóðdeild 









































4>é 




